DYDDIAÜ  NOAH 


GAN  J.  DAYIS,  MERTHYR. 


Y dyodtau  cvn  y diluw- — hwynt-Iawy  yw  dyddîau’m  oân, 

Y dyddiau  welodd  Noah — rhai  ola’r  byd  o’r  blaen  : 

Os  na  roi’r  hanes  cyflawn  gan  Moses,  ni  fydd  waetli 
Os  gwnaf  ei  ymhelaethn,  drwy  fyn’d  ar  ol  fy  chwaeth. 

Pan  ddarfu’r  Arglwydd  edrych  i wared  î'r  hen  fyd, 
Canfyddodd  holl  ddynolryw,  a’u  mawr  ddrygioni  g.yd  : 

Fe  welodd  ef  ei  “ feibîon’’  yn  troi  at  ferched  dyn, 

A chanfu  holl  lu’r  ddaear  yn  myned  fturdd  eu  hun.. 

Dywedodd  Duw,  “ Edifar  yw  genyf  wneuthur  dyu, 

Ynghyd  â’r  holl  gre’duriaid  o bob  rhyw  liw  a llun  : 

Mi  â’u  d'ìleaf  bellach  yn  ilwyr  orldiar  y llawr; 

Anfonaf  ddyfroedd  diluw  î foddi  bach  a mawr.’! 

Ond  rhag  gwneyd  anghyfiawnder,  dadguddiodd  Duw  â Mjn 
Ei  fwrîad,  yn  ftaenorol  i ddydd  y dTal  biin. 

Ca’dd  Noah  fod  yn  genad  i fyn’d  at.  ddvnoì-rvw} 

Er  traethn  jt  efengyl»  a dweyd  am  fwriad  Duw. 

Gwrthnysig  oedd  y bobloedd — drygioni  lanwai’r  ddae'r, 

A gwyddai  Duw  o'r  dechren  na  chredai  fawr  ei  air : 
Goreh’mynodd  ef  i Noah  i wnentbur  arch  ar  fryn, 

Fel  gellid,  os  rhai  gredai,  eu  hachub  hwy  fel  hyn. 

’Doedd  nehond  Noa’n  unig  yn  adwaen  Duw  yn  awr.; 

Ni  wyddai  neb  am  dano,  ond  trwy  eu  “ tadau”  mawr: 
’Roedd  adwaen  Duw  bryd  hy.ny  yn  ddysg  rhy  ffol  i’r  by$s, 
Gwnai’r  byn  a wybu’r  tadau  y tro  i hwy  o hyd. 

Aefh’Noah  at  ei  orchwyl,  heb  amm.au  gair  ei  Dduw,; 
Pregethodd  wrth  y hobloedd  yr  unig  ftordd  i fyw  - 
Rhybyddiai  am  y diluw  oedd  i orchuddio'r  byd.^ 

..■&  d’wedai,  os  na  ohredent,  y eaent  om  boddì  ‘jgjsät 


2 


ì?ä  effaith  oedd  i ddysgwyl  a gawsai  peth  fel  hyn? 

ÎJn  dvn  yn  myn’d  i’r  holl-íyd  i dystio  peth  mor  sy’n  ! 

Ün  bîtn  yn  dweyd  nad  ydoedd  dim  ueb  ond  ef  yn  iawn  l 
Ac  os  na  wnaent  ei  gredu,  en  tâl  oedd  diai  llawn  ! 

Bòth  ! dim  un  dyn  crefyddol  ond  Noah  yn  y byd  ? 

B’le  bn  yr  hen  efengyl,  er  amser  Adda  cy’d  ? 

Êfe  o wir  anfoniad,  a’r  unig  was  i Dduw  ! 

Beth  ddaw  o’r  rhai  fu  farw,  ac  o’r  holl  rai  sy’n  fyw  ? 

î'el  hyn  oedd  raid  fod  pethau,  neu  credsent  Noah  oll ; 

’Boed  rhaid  fod  grym  duwioldeb,  trwy’r  byd  yn  llwyr  ar  goli  ; 
Er  byn  ni  laesodd  Noah,  ond  glynodd  yn  ei  waith, 

'Serch  cly  wed  am  “ au-brophwyd,”  a “ thwyllwr’’  lawer  gwaith» 

Yr  -arch,  gan  bwyll,  ddechreuodd  ar  gopa  mynydd  mawr, 

Fel  gallai  fod  yn  amlwg  i iaoedd  daear  lawr. 

Ei  choed  oedd  oli  o Göphir,  a’i  dull  hiol  cynllun  Nef, 

Ond  testun  ehwerthin  ydoedd  i bawb,  ond  iddo  ef. 

’îtoodd  sôn  y deuai  diluw  yn  treiddio  trwy  y byd, 

Oud  nid  heb  gael  ei  ganlyn,  gau  waeddi,  “ Twyll  i gyd.” 
'Credasid  mai  dyn  ynfyd  oedd  Noah,  gwag  ei  sioi, 

Ac  mae  ei  fwriad  erchyll  oedd  twyìlo’r  byd  â’i  loi. 

-Seth!  dynion  cail,  dysgedig,  a’r  boneddigion, — oll 
í ddyoddef  caéi  en  harwain  gan  un  ag  arno  goil  ? 

¥ thai’n  i gyd  i gredu  y stori  am  yr  arch, 

Eod  Duw  yn  myn’d  i’w  boddi ! — I Dduw  rhoent  fwy  o barcb. 

Ŵ-egethu,  adeiladu,  a chario’r  coed  ynghyd, 

A dyodde'f  pob  rliyw  erlid,  wnai  Noah  ddewr  o hyd  : 

Astyllen  wrîh  astyllen  a glymai’r  hoelion  dur, 

A.phregeth  ar  oi  pregeth  a seiiai  ’i-eiriau’n  wir. 

ff  byd  v/nai  fvw  mewn  heddwch,  priodid,  codid  tai, 
«Ölöddestid,  plenid  gwinwydd;  pwy  dybiai  hyuy’n  fai  ? 

Ta  reswm  credu  Noah  am  ddiluw  mawr  yn  dod, 

S?an  na  ddýgwyddodd  unpeth  yn  debyg  iddo  erioed  ? 

;Cyn  dysgwyl  eael  crediniaeth  gan  neb  i beth  fel  hyn, 

(Dylasid  gwneüthur  gwyrthiau  ar  g’oedd  trwy  fro  a bryn; 
iKeu,  ynto,  dylai’r-genad  fod  yn  santeiddiach  dyn, 
4i’í*wi|g.yB'U«wû.igogoiMant,:fol  engyl  Duw  bob  un. 


UPE 


3 


Yn  mhen  ohwe  ugain  mlynedd  yr  areh  yn  harod  ddaeth, 

Ä Noah,gyda’i  deulu,i  drigo  iddi  aeth  : 

Y creaduriaid  hefyd,  o bob  rbyw  fath  a rbyw, 

Yn  ddau  a dau  a aethant  i mewn,  ‘nol  cyughor  Duw. 

Yn  awr  am  wel’d  cyflawniad  o eiriau  Noah  ffol, 

Yr  hwn  fu’n  hir  fragawthan,  a’i  “ wyrth”  o hyd  ar  ol  : 

Mae  ’nawr  o fewn  ei  lester  ar  gopa’r  rnynydd  mawr  ; 

A’r  bobloedd  oll  yn  chwerthin,  gan  ddysgwyl  gwlaw  i lawr, 

Ar  ol  saith  dydd  fe  rwygwyd  ffynnonau’r  dyfnder  mawr, 

A holl  ffenestri’r  nefoedd  a agorasant  ’nawr  : 

Yr  wybren  a dywyllodd,  a gwlawio’n  nerthol  wnaeth, 

A phob  un  fu  yn  gwatwar  ar  frys  i’w  fwthyn  aeth. 

Gotynai’r  plant  i’w  rhiaint,  a gawn  ni’n  boddi  ’gyd  ? 

Na,  na;  na  choeliwch  ffregod  hen  dwyllwr  pena’r  byd  : 

Bu  gwlaw  o’r  blaen,  chwi  wyddoch,  a chawod  ydvw  hon  j 
Mae  Duw  yn  fwy  trugarog  na  boddi’r  byd  o’r  bron. 

Y gwlaw  o hyd  ddisgynai,  gorlenwai’r  nentydd  oll ; 

A’r  llif  ddechreuai  fwgwth  gwneyd  difred  mawr  a cnoll : 

Y dwr  i’r  tai  ddylifai,  a’r  bobl  frysient  maes, 

Gan  ddweyd,  “ Ai  dyma’r  diluw  ?— dim  byd  ond  cawod  fras  !’’ 

Yn  glau  cynnyddai’r  dyfroedd,  a chasgîai’r  fam  ei  phlant. 

I ben  y twyn  cyfagos,  rhag  cael  eu  ’sgubo  bant: 

Petrusai  rhai  fod  rhy  wbeth  ar  ddygwydd  i’r  hen  fyd, 

A rhedai  pawb  i’r  bryniau,  i synu  yno  ’nghyd. 

’Roedd  diluw  wedi  dechren,  a rhai  o’r  tai  yn  nghudd, 

A’r  twyll  fu’n  peri  chwerthin  yn  dechreu  troi  yn  brudd  : 
Dywedai  rhai  na  welsant  fath  wlaw  erioed  o'r  blaen, 

Ond  tystiai’r  rhai  gwrolaf,  fod  Noa’n  twyllo’n  lân  ! 

Cynnyddu  a chynnyddu  wnai’r  dyfroedd  ar  y llawr, 

A ffrydiau  redeDt  waered  o ben  mynyddoedd  mawr  : 

Y coed  yn  llwyr  ddadwreiddid  gan  rym  yr  anferth  li, 

A gwylltiai  pob  creadur  wrth  ddianc  rhagddo  fry. 

Pa  beth  yn  awr  am  Noah,  a’i  gwmni  yn  yr  arch  ? 

Ai  tybied  fod  rhyw  obaith  y cawsai  fwy  o barch  ? 

O,  cawsai’n  rhwydd,  mi  w’rantaf,  pe  rhoisai’r  drws  yn  rhydd’s 
Ŵnd  am  na  waaethai  hyny,  d’ystyrent  ef  a’i  ffydd. 


Yn  awr  iriae  llu  yn  bodrli,  a’r  diluw’n  codi’n  uwch  ; 
'Och’neidiau  dyclirynedig  mewn  llawer  man  a glywch; 
Ond  etto’r  rhai  duwiolaf  obeithiant  yn  eu  Duw, 

A clireda  lluoedd  hefyd  y gallaut  etto  fyw. 

î frigau’r  coed  esgynant,  a’r  dwfr  ar  en  hol, 

Yr  hwn  a dystiai’n  gáiîarn  nad  oedd  dim  Noa’n  fTol : 

Ac  ’nawr  yr  arch  a welent  yn  nofio  ar  y lli, 

A hwythau  oll  ar  ddisgyu  i’w  beddau  llaith  yn  llu. 

Ý twyllwr  ddneth  yn  eirwir,  a’r  porjîhwyd  gau  yn  wir, 
Daeth  gwaeddi  yn  lle  gwatwar,  a dyi'nfor  yn  lle  tir : 

Mae  pawb  yn  awr  yn  ddystaw,  ond  gwyneb  llwyd  y lli ; 

A llong  y patriarcb  Noah  yw’r  unig  noddfa  sy. 

Ysbrydion  -yr  anafydd  mewn  carchar  rhoir  ynghyd, 
Anghredu  yw  eu  trosedd — -;law  Cnst  i’w  gwel’d  rhyw  bryd 
Ond  nid  cyn  talti’r  dyled , a rhoddi  iawn  ara  ddrwg  ; 

Can's  wedi  gwrthod  Ceidwad,  mae’n  iawn  i ddyodde’i  wg. 

Wel,  dyna  ddyddiau  Noal),  nid  dyddian  Mah  y dyn; 
Mae’r  rheiny  etto'n  dyfod  i’n  profi  ni  bob  un  : 

Fel  ’roedd  yn  nyddiau’r  diluw,  y bydd  hi  etto’n  wir, 

Daw  “ fiiarullyd  dân’’  i brofi’r  gwirionedd  cyn  bo  hiç» 

.MeHhyr^  Mehefin  28,  1 8ä(), 


ÍUHS  DAV1S,  ARGRAFFYÜD,  M B IITH  V R-T  YDF! Li 


